




















ySFCAN N EWYDD, 


ti | | YN RHODDI HANES AM Y u 
ED is y ne DDAMWAIN DRUENUS 
UN 
N! A DDYGWYDDODD 1 ; 


y “ sy S (P -ar-bymtheg-ar-hugain o Lôwyr, 
o GWAITH MR. BROWN, BLAENAU GWENT" 
i tg GERLLAW NANT-Y-GLO, | 


y Ar ddydd Sadwrn, Mehefin 17eg, 1837, 

Sw IN a | 
| Sef i'r Dap danio, fel y lladdwyd deuddeg o honynt 
| x yn feirwon yn y fan; bu farw: un arall dranoeth, a'r 
; “a tri-ar-hugain ereill a 'archollwyd mwy neu lai. 


| “Enwau ac oedran y rhai a fuant feirw; David Thomas, o 
Ma gweddw 5. Edward Morgan, 98, riod ; Thomas Harry, Â 
riod 'W illiam Harry, 19, gweddw: William. GWIS, ; 
go nnd Wilkins, 227 Han Wlliand Jones, 221 gŵeddw ; WU 
S. William Lawrence, gweddw; .Rees 'Willia ms, 19, i 
a ca YL Hopkin Hopkin, 29, sweddw.; 'Thoìnas Ivans, 03. 
ï y das ddw ; Thomas Edmunds, 94, gweddw; John Williams, 

31. gweddw. â 


ne 


'Cenir.ar. “Diniweidrwydd.” 





gr a Nes'wch Gŷmry mwyn GeYdhadig $ 
— a caredig ddiddig. ddawn, a 
h 


iddwch ateb i mi'n ufydd, 
Ar foreuddydd neu brydnhawn, 
TF yw'r ochain mawr a'r gwaeddi, 


JW . “ «Ar galaru, â'r synnu sydd, / ; 
O Nant-y-Gloi ì lawr i'r BUlenau, ) 
Gan ugeiniau a'u bronan'n brudd ! 
| ' ^9, Clywaf ateb, mi ddych'mygaf, 


Gan yr Angeu a'i gleddyf glâs, 
Myfi'a barodd yr Dawen 
AT holl ofidiau blina” blass. 
Myfi i'r Blaenau a dramwyodd, 
Myfi a roddodd ar choll rydd, 
Nes aant pawb o'r gweithwyf hawddgog 
gyd mm gala nen 






















































w. _9. Âr ddydd Sadwrn;yn: y boreu: 5 
ì *Nelodd angeu ei saethau syn,.., _ 
&..Cofio'r diwrnod hynod hwnw >> a 
Sydd yn synu bro'a bryn; 
Yrail ar bymtheg o Fehefin, 
Dyma ddydd y dychryn dwysg._^ 
Wrth ei gofio, cawn ugeiniau .' 
Mewn gruddfanau poenau pwys. 3. 
4. Pan wrth eu gorchwyl megys brodŷr, 
Vr ydoedd llu o'r glôwyr glân, 0. 0 
Wel arferol, ar foreu-ddydd, PN 
| Gydaeu gilyddhheb wahân, 
Oll yn iach heb neb:yn' ofni 
Caffael profi calon brudd, |. 0 Wu. 
Nes dygwyddodd tro galarus, . 
Oddeutu deg o'r gloch o'r dydd. ^7 
EM 5. Gyda'u gwaith i gyd yn gywir, 
' |? 'Roedŵ y/gl6wyn hwrdd aglod, >> ag 
“. A'r damp a daniodd yno'n ebrwydd, i 
Morannedrwydd oedd y nod; ^.^ 
Modd gilio nid oedd yno, 
'Trwm yw ceisio cofio'r gwg; 
Nid oedd mewn golwg, O ! mor galed, 
| Yn y man, ond tân a mwg. 
6. Yn ofer weithian gwyn a gruddfan, 
Ofer llefain am wellhad, a 
Galar lanwodd eu calonau, 
Dychryniadau briwiau brad; 











iS Nid oes a ddirnad pwy mor drymed, 
i VN Oent i'w gweled ynoi gyd, Fn 
| “ Oll yn ofni cael eu gyru a - 


O flaen yr hwn sy'n barnu'r byd. 
bo'n 7. Cafodd deuddeg yno eu diwedd, 
^^... ÂO! mor brudded oedd y'briw, 
ì | I'w perthynasau tro (ruenMus 
Galarus ac arswydus yw, 
Gwragedd gweddwon sydd alarus, 
| Oll, ac anghysurus iawn, 
Ar ol eu gwŷr mewn gwastad gystudd, 
Darfu eu llawenydd llawn. 
mor drymed oedd eu gweled, 
a'r profiad prudd ? 
Wi tyrfa hawddgar, 
iar yn ddigudds 


o 
Y 
































































9 


Ugain llawn ac un ar-bymtheg, 

| Dirfawr ofid enbyd oedd, 

. Î gyd a gaed yn archolledig, 

OT 'r fath wasga blina bloedd. 
9. Deuddeg aeth i'r byd trag'wyddol, 

Dyma boen anrhaethol bwys, 

Y lleill a welir daneu clwyfau, 

Pwy all goffa'r ddamwain ddwys; 

Un arall dranoeth a fu farw, 

'Trwm yw traethu'r chwerw dro, 

Pan yn cofio loesion angeu, 

Am hyn galara Nant-y-Glo. 
10. Boed i'r rhai sydd dan eu clwyfau, 

Mi obeithaftea b'ont byw, 

Dalu diolch i'w Creawdydd, 

Eu hunig ddoeth waredydd yw, 

E yw'r amddiffynfa lawen, 

Dyma'r Graig u'r Sylfaen gref, 

Brenin Alplia, Duw y duwiau? i if 
Teilwne Noddfa teulu'r nef, i o nd 
11. Un Edward Moran afu farw, Fo ” i 
Hwn a gofiwn yn ddigudd, ." T 

Naw neu ddeg o blant amddifaid 
Sydd ar ei ol a'u bronau'n brudd, 
Heblaw ei wraig sy'n wylo'n waeledd, 
Am ei chydmar gweddaidd gwiw, 

A roed i bydru yn y beddrod, 
Dirfawr drallod hynod yw. 

12. Ca'dd Thomas Harriesa'i fab William, 
Drom farwolaeth, alaeth yw, 

'Roedd ef yn bymtheg mlwydd a thri-ugain, 
Pan aeth i'r bedd o blith y byw, 

A'i fab yn bedair blwydd ar bymtheg, 
Blodau adeg wiwdeg wedd, 

Golwg waeledd oedd eu gweled, 

Yn 'mado â'r byd a myn'd i'r bedd, 

13. ”Roedd Hopkin Hopkins, medd yr hanes, 
Dan bwynt priodas urddas hael, 
Ond gorfu fyn'd, yn lle priodi, 
I bydru yn y gwely gwael; 

Er mor ffyddlon yw amcanion 
Meibion dynion yma 'nawr, 
Pan ddel angeu glas â'i gleddyf, 
Ni arbeda gwychaeu gwawr. 


2 








































14. Daua losgodd mor druenus, 
'Tro galarus aethus oedd, 

Sef Thomas Edmunds a John Wilkins, 
Dyma y gwir i gyd ar g'oedd, 

Fel pe buasent wedi êu rhostio, 

Trwm yw ceisio cofio'r cur, 

Gwelir tristwch yn ein gwledydd, 

Yn awr o'u herwydd an.ser hir, 


15. Am Evan Jones bu chwilio lawer, N 
Cyn ei gael o'r âyfnder dwys, ' 
Mae hwn yn fyw, fe dystia'n rymus, . “N. * BU 
Âm y galarus boenus bwys; a 


Tu ol idalp o lô fe'i cafwyd, 
Mae hyn yn ofid dan y nef, Tn 
Ac un o'r meirwon, O! 'r fath arswyd, Ê do 
Yn pwyso ar ei forddwyd ef. 
16. Dyma dro truenus hynod, 
Wedi dyfod yn ein dydd, 
'Tro a;wna i raiugeiniau 
Wylo dagrau a'u bronau'n brudd; 
Pawl a gofiant eu cyfeillion, k 
Hardd, a mwynion, wiwlon wedd, 
Sydd wedi myned yn ddamweiniol, 
Oll yn awri farwol fedd. , a 
17. Cofio eu chwedlau bydd eu ffryndiau, 
Cofio eu geiriau goleu gwiw, 
Ni bydd neb yn sych ei lygaid, 
Erchyll deimlad, brathiad briw ;. 
Pawb a gofia ei ffrynd anwyla', 
Mewn gofidia” c'leta clwy”, 
». Sydd 'nawr yn oer briddellau'r dyffryn, 
Byth ni welir mo'nynt mwy, 
18. Boed y ddamwain hon yn rhybudd, & 
I ni beunydd, tra f/om byw, i'a 
| I'n gwneud yn barod hwyr a boreu, - 
I rodio llwybrau deddfau Duw ; 
Mfia ni.yn dy drugaredd, 
rhwyddaidd, 1s y rhôd, 
bydd i ni'n Geidwad nerthol, 
glwydd grasol nefol nod, 


Richard Williams, a'i cant, 








PRICE, ARGRAFFEDD, MERTHYR, 
ì _ 





